


AM EI WLAD. 


———_— Cs— - 


Er cael pleserau yn ngwlad g Sais, 
A gwel'd ei ddyfais wiwber, 
Mae gwlad yr awen geinwen gell, , 
Er hyny 'n well o'r haner; 
Ei hawel iach, a'i melus ddw'r 
A chyflwr ei thrigoliou,— 
Wrth gofi'r Beni dd rhyw hiraeth draidd 
Drwy giliau wanaidd galon. 


Braidd na ddwedwn yn diwad 
Mainefol wlad i'w Cymru ; 

O, na b'ei nhraed yn sengu ar don, 
Ar finion ceinion Conwy. 


Ac O, moz gynar yn ein gwydd, 
Ar bren frig, bydd y fronfraith, 

A'i nodau'n glir, newidioglef, 
Yn moli'r nef mewn afiaeth; 

A'r eng fwyalch, gyda'r dydd, 
Ar gan a rydd ogoniant, 

Ar frigyn pren, dan glogwyn serch, 
Greadnerth uwch y goednant. 

Braidd, &c. 


Mae'r Sais yn dangos im' bob dydd, 
Mewn gwir, ei rydd hawddgarwch ; 
Â'r nos caf ganddo wely clyd, 
A digon byd o degwch ; 









2 


Ond pan fo'm corph yn huno'n ber, 
Ar welu tyner manblu, 
Fe gwyd fy yspryd, ac fe "hed 
I 'mweled â thir Cymru. * 


Braidd, &c. 


Ac wedi deffro gyda'r dydd, 
Moi bruddaidd fydd y galon 

Nid daear Cymru fydd fy lle, 
Ond canol tre' Manceinion; 

Cyn codi'r haul o'r dwyrain draw, 
Yr yspryd ddaw i'w lety, 

I brudd fyfyrio fel y bu 


Yn nghanol teulu Cymru, 


Draidd &c. 
Yn nyffryn Conwy mae fy nhad 


Yn nghanol mâd gyfeiilion, 
Ac yno bydd nes geilw Duw, 
Ar alwad, wyw farwolion :— 
Cael benthyg bedd wrth ystlys hwn 
A wir ddymunwn inau, 
I orphwys nes daw'r meirw'n ol 
O garchar ingol angau, 


Braidd na dd'wedwu yn ddiwad 
Mai nefol wlad yw Cymru ; 

O, na b'ai 'nhraed yn sengu ar hon, 
Ar finion ceinion Conwy. 


Llansantffraid, John Jones. 








Cofia yn fore 0y Greawdwr, 
Cofia'i air, a phaid â'th lwgwr: 
Cofia fyw 1 Dduw yn gyson, 
Cofia gadw ei orchmynion. 


Cofia os na wnei di ddefnydd 

O'r gair a roddwyd 1 gan Ddafydd, 
Y bydd hwn fel maen ryw ddiwrnod, 
Yn dy suddo i uffern isod. 


Cofia am y codwm bore," 

Draw yn Eden yn y dechre; 
Cofia'th fyned wrth naturiaeth, 

Dan ddedfryd fawr yr ail farwolaeth 


Cofia gyngor hedd yn esgor 
Ar addewid fawr ei thrysor; 
Had y wraig i gadarn sigo 
Pen y sarph a ddarfu'n twyllo. 


Cofia Grist yr Archoffeiriad, 
Addas yw i gadw'th enaid ; 
Cofia roddi'th hunan iddo, 
Idy buro a'th santeiddio. 


Cofia'r man ca'dd ef ei eni, 
Draw yn Bethl'em mewn tylodi, 
I fyrddiynau o dylodion 

Gael eu gwneud yn gyfoethogion. 
























Cofia'r cleisiau a'r archollion, 
Gwnawd ei gefn yn gwysau hirion; 
Cofia'r man bu'n hanwyl Iesu 
Megys dafnau gwaed yn chwysu. 


Cofia'r goron ddrain a blethwyd, 

Ac am ei santaidd ben a wisgwyd ; | 
Cofia hefyd ôl yr hoelion, | 
Gwel yn llifo waed ei galon 


Cofia'i ben ef yn gogwyddo. , 
A'i santaidd Ysbryd yn ymado; | 
Cofia am y gair “ Gorphenwyd,” | 
A hyfryd sain y gair “ Boddlonwyd,” | 


Cofia beunydd ei farwolaeth ; | 
Cofia ddydd ei gladdedigaeth ; | 
Cofia am ei adgyfodiad, 

Cofia hefyd ei ddyrchafiad. 


Cofia'r man mae yn bresenol, 
Yno'n eiriol yn wastadol; 

Ac yn erfyn am faddeuant 

lŷ yn aberth Crist a'i haeddiant. 


Cofia, enaid, am ddefnyddio 
Aberth Crist a'r iawn gaed ynddo; 
Cofia gael cyn awr marwolaeth 
Feddiant gwir ar iachawdwriaeth. 


IEUAN WpDDYN. 


